


જાગૃત ઉજાગર 
9 સં. ર૦૭૬ 9 અષાઢ સુદ -૧ર 9 તા. ૦૨-૦૦-૨૦૨૦ 9 ગરુવાર 


જન્મદિવસ ને યાદગાર બનાવવા કરી સમાજ સેવા 


210 : નરેશ રતાણી (નરોડા, અમદાવાદ), 1૦11 _1/013 


યુવાસઘ - મહાત્મા ગાંધી રિજિયન ના 135 કન્વીનર - રમેશભાઈ છાભેયા એ તેમની સુપુત્રી 
ધાર્વીના ૧૮ મા જન્મદિવસ ની ઉજવણી નિમિતે ધાર્મિક ક્રિયા, પર્યાવરણ જાળવણી સાથે સમાજસેવાનું 
કાર્યકર્યું હતુ. 

ધાર્વીના ૧૮ માં જન્મદિવસ નિમિત્તે ૧૮ વૃક્ષોની સાથે ૩ તુલસીના ના છોડનું વૃક્ષારોપણ કર્યું. 

પરિવાર ના સભ્યો સાથે રહીને ગાયત્રી મત્ર ના ઉચ્ચારણ સાથે ગાયત્રી હવન કર્યું. 


દીકરી ને ૧૮ વર્ષ થતા રમેશભાઈએ યુવા 
સુરક્ષા કવચ (૪3510 મા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યુ અને 
સાથે સાથે નરોડા યુવા મડળ માંથી બીજા ૧૭ નવા 
૪૭(/ ફોર્મ ભરીને કુલ નવા ૧૮ ૪૭/(સભ્યો નો 
ઉમેરો કર્યો. 

રમેશભાઈએ એમના પિતાશ્રી અરજણ 
ભાઈના નામે $00 સનાતન ધર્મ પત્રિકા નું પણ 
ર્‌. ૧૦૦૦ ના અનુદાન સાથે આજીવન સભ્યપદ 
મેળવ્યુ. 

રમેશભાઈ ના ધાર્મિક અને પર્યાવરણહિત 

સાથે સાથે ૪516 અને $00 થકી સમાજ સેવા ના 
કાર્ય નુ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરુ પાડ્યુ છે. આ યુવા 
મિત્ર અને તેમના પરિવાર ને ખુબ ખુબ આભાર 
સાથે દીકરી ધાર્વી ને તેના જન્મદિવસની હાદિક 
શુભેચ્છા અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આશિષ . 











સયોજક : ગોરાગભાઈ ધનાણી, . 


ડાણ €પ/વાંડા(૬0) ગ્રુપપા, આપણાં 1642 સમાજનાં સુરતના ઉધના ઝોનના "ઉધના 
સાયકલીસ્ટ ગ્રુપ' ના નામે આઠ મિત્રો સક્રીય રીતે જોડાયેલા છે. ... 


જેઓ પાછલાં ત્રણ વર્ષ થી નિયમિત સાયકલીંગ કરી દરરોજ ઉધનાથી ડુમસ ની ૪પ કી.મી. ની 
સફરખેડે છે અને દર રવિવારે ૧૦૦ કીમી સાયકલ ચલાવે છે... . 

આપણા 1642 સમાજના નિરવ્યસની, ગોળ-ઘી અને ખીચડી નો સાચો ખોરાખ ખાઈને સશક્ત 
અને તદુરસ્ત એવાં આઠ મિત્રો જ્યારથી ગ્રુપમાં જોડાયાં છે ત્યારથી સુરત સાયકલીસ્ટ ગ્રુપમાં નવા 
પ્રાણનો સંચાર થયો હોય એવું ગ્રુપના આગેવાન અનિલ મારડીયા મહેસુશ કરે છે..... 

ટૂકા ગાળામાં હજારો કી.મી. સાયકલ ચલાવી, આઠ મિત્રો એ સાયકલીંગ ક્ષેત્રે ઘણા કિર્તીમાન 
સ્થાપિત કર્યાછે. .. 


એ મિત્રો ને યોગ્ય રીતે પ્રોત્સાહીત કરીશું તો હજી ઘણા કિર્તીમાન સ્થાપિત કરવા ની ક્ષમતા ધરાવે છે. 











ક કોરોનાના કપરા કાળમા જ્યારે આપણે આજે ડોક્ટરનું મૂલ્ય સમજયા 
છીએ ત્યારે આજના ડોક્ટર્સ ડે પર આપણે સૌ કોરોના સામે લડતા આવા 
યોદ્ધાઓને નમન કરીએ. સામાન્ય રીતે યાદ ન આવતો અને એટલો બધો 
મહત્વપુર્ણ ન લાગતો આ દિવસ આજના સમયમાં કેટલો મહત્વપૂર્ણ છે 
સમજાયુ છે. તો આપણે સૌ કોરોના સામે યુદ્ધે ચડેલા આપણા જાંબાજ ડોક્ટરોનું 
સન્માન કરીએ અને તેમને આદર આપીએ. ડોક્ટર્સનું સન્માન કરવાના હેતુથી 
ઉજવાય છે આ દિવસ આ દિવસની ઉજવણીની શરૂઆતની વાત કરીએ તો, 
દર વર્ષે ભારતમાં ૧ જુલાઇ ડોક્ટર દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. ડો. બિધાન ચંદ્ર 
રોય ના જન્મદિવસે ભારતમા ડોકટર દિવસ ઉજવાય છે. મેડીકલ ક્ષેત્રમા નવી 
સિદ્ધિઓ અને સશોધનો કરનારા ડોકટરોને સન્માન કરવા માટે ભારતમાં દર વર્ષે ૧ જુલાઇ એ ડોક્ટર 
દિવસ તરીકે ઉજવાય છે સમાજના સનાતન મેડીકોઝડોક્ટરો ને ડૉક્ટર દિવસ ની શુભકામના. 











૧ જુલાઈ, ૧૯૪૯ના રોજ પાર્લીયામેન્ટમા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ 
' એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા (૦/1) નો જન્મ થયો. ભારતીય સવિધાનના 
અમલના એક વર્ષ પહેલા ।૦/| અમલી થયેલ છે એ રીતે જોતા ।૦/| એ 
દેશની સૌથી જૃની પ્રોફેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. આ ઉપરાત 10/71 એ 
અમેરિકન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઈડ પબ્લિક એકાઉન્ટન્ટ પછી વિશ્વની 





રરા રાધાદા ક બીજા નમ્બર સૌથી મોટી એકાઉટિંગ બોડી છે જેના હાલમા અદાજે અઢી 
0ર] લાખ જેટલા મેમ્બર છે. 


।૦/| એ ફાઈનાન્સિયલ ઓડીટ અને એકાઉટિંગ પ્રોફેશનમાં એકમાત્ર 
લાઇસન્સીગ અને રેગ્યુલટરી બોડી છે. ।€/। ના મેમ્બર લિસ્ટમાં નામ હોવું એ ગર્વની બાબત છે. ૧ 
જુલાઈ, ૧૯૪૯ના રોજ આ સંસ્થા અમલી થયેલ હોવાથી આ દિવસને €/ દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે 
છે. આ સસ્થામા કોઈજ રિઝર્વેશન નથી. ઓફીસ બેરર્સ નુ સિલેક્શન પણ રિઝર્વેશન વગર કરવામા 
આવે છે. ।૦€/।દ્વારા પ્રથમ સીએ થયેલ સીએ ગોપાલદાસ પદમસે કાપડિયા હતા જે ઈન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રથમ 
પ્રેસિડેન્ટપણ હતા. ઈન્સ્ટિટ્યૂટ નો મોટો "ય એશ સુપતેષુ જાગ્રતી' છે. 


જવસાન સમાચાર 


માતૃશ્રી કેસરબેન વેલજીભાઈ પોકાર (ઉમર ૯૩) 
મુળ નિવાસી કાદિયા નાના હાલે સાગલી, મહારાષ્ટ્ર. 





।/03. : ૫/1/015/22- 9422864366, 7410087935. 








11115દ1દત્વ1010 ૮1110૮116૪ 01121.0011 






ડા 


ળા 
[ન 
ધ 








મટ 
ણ 
| 








ર ું 





દ 
ન 






॥ 
નુ 
ન. કિ 
] | 
કટ 
1 શ 








સ” 





કોરોના પીડિતો માટે પ્રધાનમંત્રી રાહત નિધિ ફંડમાં નખત્રાણા 
દ્વારા ૩૯૦૦૦ રૂ. નો ચેક પ્રમુખ શ્રી તથા અગ્રણીઓ ના હસ્તે નખત્રાણા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને અપણ 
કરવામા આવ્યો હતો. 


કડલુર ખાતે ટીમ જીતેન્દ્રભાઈ દ્વારા ગરીબ ઘરોના વિધાર્થીઓ માટે 
નની [6 જ. સરાહનીય કાર્ય સંયોજક: અમૃતભાઈ ભાવાણી, ચેજ્ઞનઈ. 


દ.ભા. ઝોન સમાજના તમિલનાડુના કડલુર રા 1 સ 


નિવાસી જીતેન્દ્રભાઈ જાદવાણી ની નમ્મ કડલુર 
(આપણું કડલુર) ટીમ જેમાં જીતેન્દ્ર ભાઈ સેક્રેટરી 
છે, તેટીમદ્ઘારાઆજે ગરીબ ઘરો ના વિધાર્થીઓ ને 
લક્ષ્યમાં રાખી વધુ એક સરાહનીય કાર્ય ના 
શુભારભ કરાયા હતા. અત્યારે કોરાના રોગચાળા 
થકી આપણી સમગ્ર યુવાપેઢી નુ શિક્ષણ પણ 
ખોરવાયુ છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિ મા પ્રાઈવેટ 
શાળાઓ એ ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ કરી શિક્ષણ ન 
વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. આવા સજોગો મા કડલુર ખાતે 
૨પ શિક્ષકો, ૮ સ્થાનીક ટીવી ચેનલો અને ૮ 
ફોટોગ્રાફરો ની ટીમ નિશુલ્ક સહયોગ થી ઘો- ૯ 
અને ૧૦ ના કલાસનુ શુટીંગ જીતેન્દ્ર ભાઈ ની જ 
કિષ્ણા રેસીડેન્સી હોટેલ ના રિશેપશન ખાતે કરી ૧ 
જુલાઈ થી દરરોજ સવારના ૧૦ થી ૧૨ વાગ્યા 
સુધી કેબલટીવી પર કડલુર જીલ્લામા રીલીઝ 












કરાશે. અને જેના થકી સરકારી શાળામા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ ઘર બેઠા અભ્યાસ કરી શકશે તેમજ 
એમના જીવન મા મોટો બદલાવ આવી શકવાની શક્યતાઓ છે. એમનુ શિક્ષણ સ્તર પણ વધશે . અને જે 
વાલીઓ સ્માર્ટફોન, લેપટોપ જેવા આધુનિક સાધનો ખરીદી નથી શકતા એ પરિવાર માટે સરસ્વતી ભેટ 
રુપી સાબિત થશે. ધો-૧૧ અને ૧૨ માટે પણ વિચાર વિમર્શ કરી કાર્ય હાથ ધરવાનુ વિચારાધીન છે. 
તમિલનાડુ માં આ પ્રથમ પ્રયોગ હોઈ અહીંની નેશનલ ટીવી ચેનલે પણ આ બાબત નું કવરેજ જાહેર કર્યું 
હતુ. કડલુરથી બહારના વિધાર્થીઓ 11116 ૦૫૦વદ્વાં(૦૦ [૦૦૦૦૦(«પેજ પર આ ક્લાસ ની ગતિ 
વધી નિહાળી શક્શે. તેમજ ૫1૫0૦ પર પણ અપલોડ કરાશે. 


શ્રી ઉમિયા માતાજી, વાઢાય ખાતે સેન્સર 
વાળુ ઓટોમેટિક સેનેટાયઝર જે હાલ પાંચ લિટર 
કેમિકલ સાથે લીમડાના ઝાડ સાથે બાધી શરૂ 
કરવામાં આવ્યું છે. તે ડો. પ્રેમજીભાઈ ગોગારી 
તથા શ્રી ભોગીલાલ પાટીદાર ના પ્રયલો થી શ્રી 
લાલરામજી એજ્યુકેસન & ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 
સસ્થાને સપ્રેમ ભેટ અર્પણ કરેલ છે. 

અ। સસ્થા ડો. પ્રેમજીભાઇતથા। 
ભોગીલાલ ભાઈ ના માર્ગદર્શન મા શેક્ષણિક 
તથા આરોગ્યના સેવા કાર્યો કરે છે. આપણા 
કન્યા છાત્રાલયોમાં આરોગ્ય ની કીટો સાથે 
નોધપાત્ર સેવા કરી છે. 

ન્ય 1 બને સમાજ સેવકોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ... 





બદલાપૂર (મુબઈ) ની નવાજુની. 


પ્રમુખ શ્રી તથા સયોજક. મગનભાઈ મુળજી ગોરાણી. શ્રી ક ક પા સનાતન સમાજ, બદલાપુર (મુબઈ) દ્વારા... 


આજે ભારત ભર મા કોરાના જેવી બીમારી ની મહામારી ફેલાઈલી છે. કોરોના ના કારણે 
આપણા દેશ માં છેલ્લા ત્રણ મહિના થી લોક ડાઉન ના કારણે લોકો પોતાના ધધા રોજગાર થી અસ્તવ્યસ્ત 
થઈ ગયેલ છે. 

મુબઈ નજીક આવેલ એક વિકસતું શહેર એટલે બદલાપૂર, અત્રે આપણા પાટીદાર ભાઈઓની 
સખ્યા લગભગ ૨૦૦૦ની આસપાસ ધરાવતુ આ શહેર છે. લગભગ મોટી સખ્યા માં આપણા 
જ્ઞાતિજનો બાંધકામ ક્ષેત્રમા સંકળાયેલા છે. અત્યારે આ ઉધોગ સદતર બંધ છે. ઓચિંતા લોક ડાઉન 
ના કારણે અહીં આપણા ભાઈઓ ને ઘરનિવહિ માટે બહુજ મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ હતી. 


આવા સંકટ સમય માં શ્રી કચઠી કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, બદલાપૂર(મુંબઈ) નાં પ્રમુખ 
શ્રીમગન ભાઈ ગોરાણી દ્વારા એક પ્રશસનીય પગલૂ ભરવા મા આવ્યુ હતુ . લોકડાઉન લાગુ થયુ એના 
બીજા જ દિવસ થી દરેક પરિવાર ની માહિતી એકત્રિત કરી, આર્થિક સહાય આપવા નું કાર્ય ચાલુ કરેલ 
હતું. દરેકપરિવાર પર આવી પડેલ કોરોના મહામારી ના કપરા કાળમાં બદલાપુર સનાતન સમાજદ્દારા 
જરૂરીયાત હોય એવા પરિવાર ને આર્થિક મદદ કરવામાં આવી હતી. તે ઉપરાત લગભગ ૩૦૦ જેટલા 
પરિવાર ને મુબઇ ટ્રસ્‍ટ ફડ ના સહયોગ થી અને બદલાપૂર સનાતન સમાજ વચ્ચે ભાગીદારી થી 
ર્‌ ૧૫૦૦ ની રાશનકીટ નુ વિતરણ કરવામા આવ્યું હતું. આ ઉપરાત મુબઈ ટ્રસ્‍ટ ફડ ના સહયોગ થી 
હોમીઓપેથી ગોળીઓ જે કોરાના સામે લડવા માટે ઈમ્યુનિટી વધારે છે તે દરેક ઘરે પહોચાડવા મા આવી 
હતી . જેમા અમોને ટ્રષ્ટી શ્રી મહેન્દ્ર જીવરાજ સેગાણી નો સહયોગ સાપડ્યો હતો. અત્યાર ની પરિસ્થિતિ 
મા બદલાપુર માં લગભગ ૯૦૦ જેટલા આપણા ભાઈઓ ઘર બંધ કરી ને દેશ માં માદરે વતન ચાલ્યા 
ગયા છે. અને બદલાપુર શહેરમાં કામકાજ પ્રવૃત્તિ લગભગ બધ જેવી છે. આ ખુબસુરત શહેર ને 
અત્યારે લગભગ ૪૮૦ કોરાના કેસ ની નજરલાગી ગઈ છે. 


